















CAN NEWYDD; 


YN RHODDI 


Cyflawn a gwirioneddol hanes dihenyddiad Mn. 
HRNRY WILSON, yn Lancaster, ar ddydd Iau, 
y 24ain o Fawrth diweddaf, am lofruddio ei 
ferch, Miss HARRIET WILSON, o herwydd ei; 
bod yn cadw cwmpeini bachgzen tlawd o'r gym- 
mydogaeth; yn nghyd â'r geiriau diweddaf a. 
ddywedodd cyn madael â'r byd hwn, 


Tôn, “Bryniau'r Iwerddon.” 
GAN ZACARIAH ROBERTS. 


1 


TRIGOLION dê' a dwyrain, yn dirion yma dewch, 
Gollewin faith a'r gogledd, naws. mpywedd, cydnesewch,. 
I wrando ar hyn o hanes, a'r gyfle8 hon o hyd, 
Gobeithio bydd yn rhybudd taag siroedd Oymru gyd, 






: . Un AN 
'Yn awr yn nhref Lancaster, mae pridd-der mawr a braw, 
Galar ac wylofain, a llefain ar bob llaw; 

Wrth feddwl am farwolaeth yr eneth lanwaith lon, 


O'i herwydd mae llaweroedd bob dydd yn brudd eu bron,. 


HM 
Yr oedd y feinir £wynlan, neu'r seren glaerwen glyd, 
Yn ngolwg ei phteni, yn bena' o fewn y byd ; 
Rho”ent iddi bob.dysgeidiaeth, mae'n helaeth eglurhad 5, 


Hi oedd yr unig blentyn a fedda'i mam a'i thad, drw 


Y ferch, 'nol tyfu fyny, oddeutu deunaw oed, 
A drodd ì garu'n ffyddlon rhyw fachgen glân ei glod 












2 









R hwn oedd heb fawr feddiannau mae'r geiriau'n ddigon gwir 
Er hyny yr oedd Harriet a'i bwriad iddo'n bur. 
5 
A'i thad oedd yn anfoddlon wrth weled teg ei phrud, 
Yn cadw cwm'ni bachgen heb fawr o bethan'r byd ; 
A thyma'r geiriau ddwedodd, o'i wirfodd wrthi'n wir, U 
Cai ddyoddef trwm farwolaeth, bradwriaeth helaeth hir,. a. 


6 
O$ na wnai benderfynu mado a'i gwm'ni gwiw, 
Cyn sicred agi'm geni, ni chai di fod yn fyw; 
A'r ferch, yn hallt ei dagrau, a ddwedodd, do ar dwyn, 
Ei gwm'ni fynaf gadw, neu farw er ei fwyn, g 


7 


A'i thad pan glywodd hyny, beb ofni dyn na Duw,” A'I 

Y gylleil a gymerodd, a lladdodd deg ei lliw ; Î 

O tân ci bron fe'i brathai, mae'n oleu i ni nawr, 

Ac yna'i gwaed a ffrydiodd yn llynoedd hyd y llawr, 4 
8 

Ei gwdâf dachefn dorodd y gelyn cyndyn cas, 

Ni bu erchyllach gweithred ar wyneb daear las; 

Nid oedd e'n cyd-ymdeimlo âg unrhyw fath o ddyn, 

Pan laddodd mor ddychrynllyd ei hyfryd ferch ei hun. 
9 “ 


« 


” 
— 
x 


Pan welodd mam yr eneth y fath gamwriaeth mawr, 

Syrthio wnaeth yn farwol mewn llewyg ar y llawr ; 

Yna eu hardd forwynion redasant maes eill dwy, 

A gwaeddi yn ddychrynllyd mewn mynyd wnaethant hwy. 
10 

a Pryd hyn rhyw dorf a redodd yn fuan iawn o'r dre”, 

a Wrth glywed llais y merched yn llefain wrth y lle; 

o I mewn i'r tŷ pan aethant, hwy welsant yn ddiwad, 

Y ferch yn ddigon marwedd yn gorwedd yn ci gwa'd, 

11 
A'i mham oedd yn ei hymyl, er dychryn bach a mawr, 
Yn ngwaed eì hanwyl blentyn yn llonydd ar y llawr; 











3 


Bu hono naw o oriau, medd geiriau pawb ar goedd, 
Fel un ar dranc yr angau, mewn gwasgfa blin a bloedd, 


A'r gwr fel dyn gwalltzofus, arswydus oedd ei swydd, 
Yn tynu eî gnawd yn ddarnau, gan dyngu arhegu'n rhwydd; 
A'r gyllell ìem oedd ganddo, fel gwaligo, dyna'r gwir, 
Yr ol wggafwyd arno, oedd syndod i bob sir. 

v 13 
Pan welai'r erchyll, adyn ei hun mewn eyni caeth, 
Amcanu lladd ei hunan yn fuan iawn a wnaeth ; 
Gan dreio'n ei wallgofrwydd, (anedwydd oedd e'n wir,) 
I dori ei wddf ei hunan, trwy wrando ar satan sur. 

14 

Ond cyn y ca'dd gyflawni y fath gamwri mawr, 
Fe'i daliwyd gan swyddogion yn union yno'n awr; 
Ac ynoca'dd ei roddi, yn rhwyddedd is y rhod, 
Yn ngharchar tref Lancaster, bu'n alariddo'r nôd. 


15 
Pryd hyn y lofrudd creulou, a'i galon oedd dan gur, 
Wrth deimlo'i draed a'i ddwylaw dan gloion dewrion dur; 
Ac yna gwaeddodd allan yn ucheliawn ei gri, 
Duw, Tad y trugareddau fo'n maddeu meiau ì. 


16 


Bu'n aros yn y carchar o hyd mewn cyflwr caeth, 
Ac yna barn cyfiawnder drwy ddwysder arno ddaeth ; 
A'r Juryolla farnodd mai euog oedd y gwr, 
Ac yntau'n waeledd wylo, a syn ystyriai'n siwr. 

MW 
A'r Barnwr dd'wedodd wrtho, a'i ddagraw'n llifo'r llawr, 
Gweddiwch am drugaredd er mwyn y Mfichiau mawr; 
Dydd Iau cewch roddi ffarwel i bawb o lldynolryw, 
A'ch enaid raid ymddangos ger bron gorsedd-faingc Duw. 


18 


Ac yn eì ol i'r carchar fe'i cyrchwyd efar hŷn, 
Ac yntau waeddai'n ebrwydd, mewn sobrwydd yno'n syn ; 





4 


ŷ 








Myfi yw'r adyn gwaethaf a rodiodd daear lawr, 
Fy meiau, Arglwydd, maddeu, er mwyn y meichiau mawr. 
19 


| 
Y pedwerydd dydd ar hugain o Fawrth diweddaf oedd, | 
Pan cafodd farw ar grogbren, O'r fath aflawen floedd ; | 
Roedd canoedd y pryd hyny, 'n anadlu tua'r nef, | 
At orsedd Duw bendigaid ar ran eì enaid ef, Mm 
nn 20 Fo, 
Ac yntau waeddodd allan ar goe'dd y dorf i gyd, | 
Gochelwch lwybrau satan, a'i aflan lydan lid; Í 
'Rwyf fi yn gorfod marw, trwy boenau garw gur, | 
Am ladd fy anwyl blentyn, mae'n erwin i mi'n wir. / 
21 [ 
ï 


Y geiriau olaf ddwedodd, cyn iddo fyn'd o'r byd. 
Cymmerwch fi yn rhybudd, holl dadau plant i gyd; 
Am wrando ar lais y diafol yn ei annuwiol nod,, 

'R wyf 'nawr o dan y crogbren yn dair a deugain oed. 
2 


O'i law fe daflai'r arwydd, yn ebrwydd yno'n awr, 

Ac yna fe'i trosglwyddwyd i'r trag'wyddolfyd mawr ; 

Derbynied Duw ei enaid i mewn i'r nefol nyth, 

Rhag bod yn mhlith cythreuliad yn dirfawr boeni byth. 
2 

Wel, cym'rwn ninnau rybydd, bob rhai o ddynolryw, 

I 'mado â llwybrau'r gelyn, gan ddilyn deddfau Duw; 

Yr Arglwydd a'n derbynio, fel byddo'i waith ynben, 

I gwm'ni glan Seraphiaid, dymuned pawb, Amen. 





dyn 4 hy z is i o ee 
5 R _ 


a 


Er 


—— 
a 


DIWEDD. 





T. PRICE, ARGRAFFYDD, MERTHYR, 





* 
; <— 





